Maana ya Kutayamamu 

Kutayamamu kilugha 
Kukikusudia kitu na kukielekea 


Kutayamamu kisheria 

Kupukusa uso na mikono miwili kwa ardhi twahara kwa nia ya kujitwahirisha 


Hukumu ya kutayamamu 


nia kwa jambo linali 




Inapasa kutayamamu yakikosekana maji au ikawa haiwezikani kuyatumia kwa jambo linalolazimu 
utwahara kama vile Swala. na kutayamamu kunapendekezwa katika kufanya jambo linalopendekezwa 
kama vile kusoma Qur>ani. 


Dalili za kutayamamu kisheria 

1. Mwenyezi Mungu U Anasema: {Mkitopata maji 
mikono yenu kwa hiyo} [5: 6] 



ardhi nzuri, mpanguse nyuso zenu na 


2. Amesema Mtume $S: (Nimepewa mambo matano hakuna aliyepewa kabla yangu: Nimenusuriwa kwa 
kitisho masafa ya mwezi, nimefanyiwa ardhi kuwani mahali pa kuswali na pa kujitwahirishia: kwani 
yoyote katika umma wangu atakayeingiliwaAa kipindi cha Swala na aswali) [ Imepokewa na Bukhari.]. 


Hekima ya Sheria k' 


1. Kuwas ilishia umma 

✓ 


2. Kue 
wa hayo. 




yamamu 
Mtume Muhammad 


yanayosababishwa na utumiaji maji katika hali ya ugonjwa, na baridi kali na mfano 


3. Kudumisha mafungamano ya ibada yasikatike kwa kukosekana maji, au kutoweza kuyatumia 

Namna ya kutayamamu 

1. Aupige mchanga kwa mikono yake pigo moja. 

2. Kisha aipulize kupunguza vumbi. 


3. Kisha apanguse uso wake kwa hiyo mikono mara moja. 

4. Kisha apanguse upande wa nje wa wa vitanga vya mikono. Apanguse sehemu ya 
nje ya kitanga cha mkono wa kulia kwa sehemu ya ndani ya kitanga cha mkono wa 
kushoto, kisha nje ya kitanga cha mkono wa kushoto kwa sehemu ya 

Na dalili ya namna ya kutayamamu ni hadithi ya Ammar t kwamba Mtume * alipiga 
ardhi kwa vitanga vyake viwili vya mkono, akavipuliza kisha akapangusa uso 
wake na vitanga vyake kwavyo) [ Imepokewa na Bukhari na Muslim.]. 



